
n Juónason 





































halílnar við útför skólapilts 


STEPHANS GUÐNASONAR 

f r á 

Ij j ó is a V at 11 i. 


g e f n a r 

á kostnab fbÖursins, 



REYKJATIH. 

Prentaöar í prentsmiðju landsins, af H, Helgasyni, 

1 8 4 8 . 















•«r 


4 




t' 
























»1iid^í3»'‘ 




i 


9 




•4 


I 

a./ 


r 



» 


T!r 

* . 

• t . 






't 




s 


1 











4 



V • 


li 



ff 




« 







HÍJiSKTKllJA 

haldm i Reyhjavihirshóla p. 14, Jan. 1847. 

af 

skólakennara Jens !§ig'nrðssyni. 


JJessi vaió skilnaður hans og vor — hann varfi ekki 
sá, að hann þreytti ineð oss, sem hér hlaupum, 
skeiðiö til enda og geingi svo ur íélagi voru til 
annarar lífsins stööu og útá önnur lífsins skeið til 
að leggja stein í hina miklu byggíngu, sem mann- 
legt félag starfar að — nei! þessi varö skiliiaður 
hans og vor— þessi, að (lauðinn hreif hannnú jieg- 
ar, aö hann var kvaddur til að gánga um hin diinmu 
gaung til annara og æðri bústaða. Mold hans hlýt- 
ur nú að hverfa til jarðarinnar aptur, en andinn er 
hjá guöi, sem gaf hann, hann er ósýnilegs eðlis og 
oss {>ví hulinn; hún mun og einnig þegar hverfa 
augum vorum, en er hér ennframini fyrirossí þess- 
ari dökku kistu, búin héöan til guðs húss og hinn- 
ar vigðu moldar, þar sem raust kirkjunnar tekur 
við henni, og lýsir blessun sinni yfir henni í sein- 
asta sinni. Oss þykir því ekki annað mega vera og 
filfinning vor knýr oss til þess, að einhver rödd 
hljómi að skilnaðí þar sem hann átti dvöl, í nafni 


í 





4 


félíií^s fíess, seni hann var í, í nafni skólans, sem 
hann sat í. 

5a5 er ekkert f)aó lieiinili, ekkert |)að félag, 
eingin sú inannleg sainbúð, ab björtiin verði f)ar ekki 
hnnggin og döpur, þegar óvinur lífsins snertir f)ar 
einlivern kaldri liendi, livort seni bann gjÖrir f)að hægt 
eður óöt, og leggur hann örendan. Líf þeirra, sem 
unnast og líkt er ákoniiö nieð, eru jafnvel opt og 
tíðum svo saingróin, að f)au næstiim slokkna undir 
eins og halda sér hvorugt án annars. Eins eru líf 
fíeirra, sem saman búa og saman starfa, og sem að 
öðru leyti líkt er á komið með, svo nákomin og ná- 
tengð, að hvort f)jáist meö öðru og gleöst með ööru, 
að banabroddur eins stingur hin sárt og tilfinnan- 
lega, f)ó hann ekki kunni að verða banvænn. Hér, 
á f)essu heimili, í skólanum á hað, sem hér er sagt, 
sér öllii fremur stað, enn annarstaðar. Jví annarstaö- 
ar eru viðast í sambúðinni menn á ymsum aldri, börn, 
miöaldra menn og gamalinenni, og þar sem svo er, 
verður jafnfremur viö f)ví búist, að einhvern hitti þar 
banaspjótiö, og sé það gamalmennið, sem fyrir því 
verður, þá þykir þaö eölilegt, og sé það barnið, þá 
er þar ómagnað lif, sem lítið getur af sérboriö. En 
hér, þar sem er broddur lífsins, hér er broddur dauð- 
ans tilíinnanlegri; hér, þar sem æskumenii eintóm- 
ir eru samankomnir, þar sem lífiö streymir hvað óð- 
ast og dauðinn næstum virðist útlægur gjörr; hér er 
bæði stríöið viö hann stórkostlegra og sjón hans í- 
skýggilegri. Stríöiö er stórkostlegra, sem voii er, 
þar sem vinna er á fullu og frísku lífs^öri, sem að 
vísu sá einn finnur bezt, sem ber, en sem þó um 
leið hryggir hina ^örugu tilfinníngu, og sjón hans 
verður ískyggilegri, því hinn únga uggir síður enn 
aðra fyrir slíku, og hann á bágra með, að hyggja á 
þessa leið. Slíkt hefur þó nú að borið, er einn af 



skólaiis lærisveinuin, Stephán Gnbnason^ er antlaíiiir 
eptir lánga legu; hann bar þjáníngii sína með stöö- 
uglyndi og tóku bræður Iians þátt í lienni með hon- 
um, að f)ví er þeim var unnt; þeir eru nii hryggir, 
bæðiaf J3VÍ5 að þeir inistu einn bróðiir, og einkiimaf 
því, þeir mistu í honnrn góðan bróður vér eruni 
allir hryggir, því hann hafði þá kosti marga til 
að bera, sem afla hverjum manni ástar og vinsælda 
hjá þeim, sem hann lifir með; liann var gæfur ýnS“ 
isinaður og Ijúfur, tryggur og fastheldinn, og kom 
það jafnt fram við alla, sein einstaka; hann hafði 
næma ást á öllu, sem gott varogfagurt; gáfurhans 
voru farsælar, siðsemin ágæt, iðni og ástundan hans 
við verk sitt óþreytanleg, og hafði hann þegar lok- 
iö bókmentaiðnum síniim hér. Dauða atvik eru að 
vísu ógeðfeld, og einkum hér, en vér getum þó ekki 
brugðist ókunnuglega við þeim, því þessi er leiö 
alls holds og eingin önnur, því til þessarar gaungu 
eru menn kvaddir á ýmsum aldri, bæði língir og 
gamlir án greinarmunar, og þau erii ekki iiauðsýn- 
leg einúngis, þau eru og í margan máta nytsamleg 
og vekjandi fyrir þá lifendu, og getur það verið á 
ýmsan hátf, eptir stöðu þeirra og ásigkomulagi. 5au 
vekja hjá hverjum inanni trú og tilbeiðslu, og þar 
tekur kirkjunnar rödd undir, og hjúkrar hinu 
hrelda hjarta með huggun og von. En hér, þar sem 
dauöinn hefur svijit bræður bróður, hér hlýtur atvik- 
iö meðfram að vekja aðrar tilfinníngar og upphvatn- 
íngar. Lífið er veikt og fallvalt — hljóta bræðurn- 
ir að hugsa — herðum á ástarböndiim þeim, sem 
teingja oss alla saman; vér eruin eitt, þvi sömu til- 
finningar hrífa oss alla, þeirri einíng skal dauðinii 
ekki sundra; vér eriim hér allflestir ^ærri foreldra- 
húsum á krossgötuin lífsins, fjærri lífsvinum vorum, 
og eru því sjúkleiki og dauði oss hér haröari að- 


6 


komu, eiinella; veröum f)ví hver öðrum að lífvimim 
gróðursetjum hér hiiia föðurlegu umönuun oghiua 
móðurlegu viðkvæmni, og köllum það bræðra ást, 
sem sé rétt, vegleg, björt. Hvern einn okkar get- 
ur, þegar minnst varir, hnept sjúkdómur, hrifið 
(lauði; |)á mundum vér helzt kjósa, að hvila í vin- 
ar skauti, að deya í bræörafaðmi; einum af oss er 
nú 5 burtii kippt — sá á frjálst, sem tekur! — en 
höldum f)ví betur iippá hitt sem eptir er. 

Lífið er veikt og fallvalt — hljóta bræðurnir að 
hugsa — einn af oss er kvaddiir burt frá verki sínu 
hér til annarar vinnu af drottni allsherjar, tökuni 
j)ar við, sem hann hætti; guö haföi gefiö honum 
kosti, er vér möítum mikils og þykir nú sártí broti 
að sjá á bak; kostir þessir voru að vísu fyrst að 
koma í Ijós, ogvoru því^ ef til vill, öðrum útífrá lítt 
kunnir, en vér, sem voruni félagsbræður hans og 
stóöum honum næstir^ vér þekktum þá bezt, tökum 
þá og frjófgum f)á í oss og látum þa bera ávöxt í 
veröldinni; höldum minníngu þeirra á lopti, ekki 
dauðri minníngu þeirra, heldur lifandi; beri oss að 
lifa, þá ber oss að fræða; oss ber því aö fræðast 
ekki að eins af bókum vísindanna, heldur einnig af 
bók reyiislunnar. Líf þetta er veikt og fallvalt — 
hljóta bræöurnir að hugsa — metum það því hóflega, 
og brúkiim það réttilega; yndæl er að vísu tilfinníng 
lífsins, einhver Ijúfasta drottins gjöf er að vísu heilsa 
og f)ör, en annað er æðra^ er þetta á aö lúta, ann- 
að líf ofar, er það á aö þjóna, andinn og hiÖ and- 
lega líf; líf vort á sér Iielgar skorðiir, sem það má 
ekki íella, sætt ok, sem það má ekki af sér hrista, 
háleitt miö, sein það á að að stefna; beinumþví lífi 
voru réttan veg að Iiiini rétta miði; höfum það Iivorki 
fyrir guð vorn, seni heföi það eilíft mæti og enda- 
lausa tilveru; vanbrúkum það heldiir ekki meÖ því 



7 


a5 ofurselja þaö holdi og heimi, meö þvi að gjöra 
þaö aö eldsneyti p;irnda ogginnínf^a, látum þaö ekki 
bera ossofurliöa, en fædum þaö ognærum til þjónk- 
unar síimm I étta herra, og sækjum meÖ því fjársjóöu 
andans úr filsnum vitskiinnar, og lyptum meö því 
anda vorum í hæöirnar, hvert hann stefnir; þar til 
var þaö gefiö, þar til skal þaö og brúkast. Lífiö er 
veikt og fallvalt — hljótum vér allir að hugsa — 
vinnum því meöan dagur er, nóttin kemur og með 
henni er vinniitíminn úti, en dagur rennur eptirþessa 
nótt, eöa eyöa nóttin og svefnin lífinu, endiirlífga 
þau þaö ekki miklu fremur? og mundi þá ekki^meö 
nýum degi veröa tekiö þar til vinmi, sem áöur var 
hætt? niundi ekki rétt og sönn brúkun hins undan- 
farna dags verða hverjum holl og heillarík? mundi 
ekki vanrækt hans og vanhirÖíng eÖa vanbriikun, 
veröa hverjum hættuleg og háskaleg. Dauöa atvik- 
in tála þetta við oss; látum oss því tala það aptur 
hvor við annan. 

En stundin er nú þegar koinin, að þú, framliðni 
æskumaður! veröur borinii frá oss úr húsi þessu, 
til guðs húss, þar sem vér niunum beyra orö trúar 
innar og vonarinnar hjá orðsins kennara, sein eiga 
við hinar aörar tilfinningar bjarta vors, er vakna í 
hverri mannlegri sálu við andlát meðbræðra sinna. 
Vér f^dgjum þér þángaö, og enn þaöan til livíldar- 
staöar þins og hverfum siÖan aptur til starfa vorra. 
En vér beruin þér þó hér í einum anda og í einu 
hljóöi saknaðarkveöju vora — sælan búi með anda 
þínum; friðurinn Iivíli yfir moldum þínum! 







8 


1 


ÍL 

liÍKRÆÐA 

lialdin i Reyíjavíkur dómkirkju p. 14. Jan. 1847. 

af 

Dómkirkjupresti Hr. A. 


Postulinn Jakob frammsetur á einum slað |)essa 
spurníngu: livað er mannsins líf? og hann svarar 
sér sjálfur: reikur sem sjest um stund, en hverf- 
ur svo. 

(}y hversu opt sjáum vér það viðbera, sem mjög 
eptirtakanlega minnir oss á sannleika þessara helgu 
orða? því án aíláts heldur tlauðinn áframm yðju sinni 
á þessa lífs skeiðvelli, Iirífur með sér hvern eptir 
annan úr hópi dauölegra. Og þó að víst sé ura 
það, að ekkert augnablik líöi svo, að ekki alltaf 
nýir og nýir af kvinnu fæddir líti Ijós þessa heims, 
svo líður heldur ekkert augnablik svo, að ekki séu 
alltaf aörir, sem fyrir þvi til fulls apturlikji augum 
sínum; en livar eða hvernig drottinn af hvorjum 
fyrir sig krefjast miini sálar hans, það veit einginn. 
5 Ó að þar fyrir fráfall eins manns, sé einhver sá 
algeingasti atburður, og oss vanans vegna sem opt- 
ast litið þar viö bregöi, þá er samt því fráfalli sem 
hér er skéö svo varið, að það öÖruin fremur fær á 
oss, ollir oss sárs trega. 

5ér, kjæru vinir, úr hvorra hóp sá er hrifinn 
sein hér liggur andvana, eruð híngað komnirí bezta 



9 


blóma yöar lífs^ flestir úr jgarlægum héröðum. Fjör- 
mikill, glaðvær æskuhugur fyllir hrjóst yöar, ár 
eru fá á baki, og |)ér finuið hjá yður hreifa sér þá 
krapta, sem geta, sem eiga aö æfast, framförum aö 
taka, "þér eruð á þeim aldri, sem er miðt á milli 
þeirra ára? á hverjum stráiigur agi á heima, og 
þeirra ára^ þá maðurinn hefur tekið sér fasta stööu 
í lífinu, feingið sinn afmarkaða reit. Yðar líf er 
þar fyrir svo óbundið, sem það ekki fyrri var, ekki 
seinna verða mun. Skiljið þetta samtei svo, sem 
yðar líf við ekkert lögmál bundið sé: þó þér laus- 
ir séuð við band barnsagans, eruð þér samt bundn- 
ir við það lögmál, sem býr í brjósti hvers manns, 
sem einginn getur lítils metið, sem ekki er háður 
andlegri blindni, sem einginn getur misskilið, sem 
nokkurt skynbragð hefur, sem einginn getur fótum 
troðið, sem ekki er gjörspilltur. Og þetta lögmál 
er eitt, eins og sá er einn, sem það hjá oss ritað 
hefiir, andanna eilifi faðir, faÖir Ijóss og lífs; íþað 
er lögmál ens sannaj góða og fagra. 

Já, þetta, hiö sanna, góða og fagra er það, sem 
á aö vera líka sem sálin í öllu lífi voru, þaö eigum 
vér að aðhillast, viÖ þaö aÖ halda fast, því til varn- 
ar að berjast við vafa og villu, við allt sem illt er 
og Ijótt. 5 Ó yður ekki enn nú séafmarkaöur neinii 
viss vinnureitur í mannlegu félagi, eriið þér samt 
vissum skyldum bundnir: til þess eruö þér koinnir 
á þann stað, hvar þér nú eruð, aö þér þar æfast 
skuliö og þannig undirbiiast, að þér á síðan verðiö 
landi og lýð til sóina og gagns; en þar til útheimt- 
ist ekki einúiigis framför í þekkíngu, heldur líka í 
allri andlegri fullkomnan. Mikil þekkíng er að vísu 
mikilsverð, en þá fyrst er hún í fullu gildi, þegar 
henni er samfara sannkristið hugarfar, dygðiigt fram- 
feröi. er þar fyrir það mið, sem yður allt af 


10 


á að standa fyrir hugskots sjónum, að hverju þér 
jafnt og stöðugt stefna eigið, ef seinna meir í lífi 
yÖar sjást eiga dýr^l^S^** menjar yöar skólaveru, ef 
J)ér meö gleði eigiö að getatilhennarhugsað. ]Þetta 
er líka það augnamið, í hverju vinir yðar og vanda- 
menn hafa yöurhíngað sendt, aðþérgætið þessa, er 
það sem þeir af yðiír kreiQast. Og eptir því sem 
þér allir yfirhöfuð, og hver í sínii lagi fremur þessa 
gætiö, eptir því veröa þær vonir dýrðlegri, sem fræðar- 
ar, vinir og vandanienn gjöra sér uni yður, gjöra sér 
um þaÖ, að þér veröa munið, ekki einúngis sér, held- 
ur föðurlandi sínu til sóma og gagns, já guös riki 
til eflíjigar, svo sannarlega sem vér allir erum guös 
verkamenn, brúka eigum allar gáfur vorar, alla krapta 
homim til þjónustu, honum til dýröar. 

^essvegna er það líka aÖ hjarta vort fyllist svo 
sárum trega, er vér sjáum þessar vonir, og þaö 
stundum þegar þær hvað fegurst Ijóma fyrir augum 
oss, af dauðans náköldu hendi allt í einu aö eingu 
gjöröar; er vér sjáum dauðann niðurrífa þá tjaldbúð, 
í hverri sú sála bjó, er haföi bezta vilja^ alvarlega 
viðleitni á þvi, þessa að gæta, og þessvegna lika 
haföi safnað sér dýrum auð þekkíngar, hverskyns 
mannkosta. 

Að þetta, hjá yöar örenda bróður, kæru vinir! 
hafi átt sér stað, þar um ber öllum saman; þar um 
vitnar jafnt fræöara sem skólabræöra mikli söknuð- 
ur, þeirra hátíölega hrigö. ^aö er að visu ekki æ- 
tið svo hægt, að rekja spillts hugarfars óglöggar 
leinigötur, að hitta þau fylsnin ^ hvar hjartans spill- 
íng dylst; en við lánga viökynningu er þetta samt 
optast vant aö koma í Ijós, og vor framliðni haRi 
lelngi meöal yöar dvalið; en alla þá tíð hann meðal 
yöar var, mun dómur yðar um hann hafa verið sá 
sami; því hann var allt af sjálfum sér líkur, hugar 


11 


farið ætiö stillt og staðfast, framferðið eins; ánþess 
niikið að skipta sér af öörum, var allur hans hugur 
á því^ sem hezt að færa sér í nyt það tækifæri, er 
honum bauöst til þess, aö safna sér sem mestu af 
{)eim fjársjóöum, sem honum seinna áttu að haldi 
aö koma, af hverjum hann seinna átti öðrum að 
miöla. Jessvegna ávann hann sér líka, jafnt hilli fé- 
lagsbræðra, sem fieirra, er yhr hann settir voru. 
var rétt að jþví koinið, að hann yfirgefa ætti yðar 
hóp; Ó5 hann hefur hann yfirgefið, þrátt fyrirítrustu 
tilraun að viðhalda hans afsjúkdóminum veiktu kröpt- 
uni, þrátt fyrir nákæmustu umönnun og aöhjúkrun 
þeirra, sem aö honum stóðu^ og liann er íluttur úr 
f)essa lífs skóla, til æÖri skóla eilífrar tilveru. En 
þó þeir liarini, sem sakna hans úr hóp sinum, {)ó 
{)eir harmi, sem sakna bezta niannsefnis, er líklegt 
var að miindi verða föðurlandinu til sóma og gagns, 
|)á má nærri geta, að þeirra harmur muni ekki hvað 
minnstur, sem viö þetta fráfall inistu, svo að segja 
sinn einka son, hvorra mesta yndi, livorra sómi hann 
var, sem svo miklii höfðu kostað til hans menníng- 
ar, svo hart hans vegna á sig lagt. Að líf hans 
hafi í hættu staðt verið, það mun þeim að visu nú 
vart til eyrna komið, að það sé slokknað, að vérnú 
leggja atlum hans jarðnesku leifar í jaroariimar 
skaut, það mun þá öldúngis ekki gruna, þegar þeir 
fá þaö að heyra, mun hann leingi hvílt hafa í þeirri 
köldu dimmu gröf. Ó, hversu sárt mun þetta sverð 
særa hjarta þéirra, hversu sárt mun þeim sviða, að 
sjá sina fegurstu, sina indælustu von, þannig allt í 
einu sér horfna, rétt í því hún Ijómaði sem feg- 
urst, sýndíst ætla út aö sprínga, og að þetta svo 
þar á ofan skyldi aðbera á Qarlægum stað, að þeim 
ekki einusinni skyldi veitast sú hugfróun, að svala 
sinu kærleiksfulla hjarta á því, að hjúkra hoiuim á 


12 


hans banabeð í hinsta sinni, að apturloka augum 
hans, að vera við og sjá hvar f)eir lögöu hann* 

En þennan sviða er það einúngis eitt sem fær 
mýkt: trúin á honum, hvers hugsanir og vegir ekki 
eru vorar hugsanir, vorir vegir, heldur svo; miklii 
hærri sem himininn er jörðunni, en j)ó ætíð speki og 
náð, gæðska og trúfesti, og það einnig þá, er vort 
skammsýna auga ekki fær grillt þar til, ekki skil- 
ist það. Já, eins og vor framliðni sjálfur miin við 
þetta kaniiast hafa, eins og þessi trú mun hafá veitt 
honum stirk til þess, að bera sjúkdórnsins miklu, 
lángvarandi j)jáningar, að sigra þann seinasta óvin, 
eins inun hún líka hjálpa þeim, sem við þetta frá- 
fall næst er höggið til þess með saimkristnu hug- 
arfari i botn að útdrekka þennan kvalakaleik; sjálí- 
ur guð mun í nað til þeirra líta, með sínum stirkleika 
vera þeiin nálægur á þessari hörniúnga tíö; hann mun 
veita þeim náð til þess, með rósamri undirgefni að 
bera þetta mikla mótlæti, að hressa af sér við til- 
hugsan þeirrar dýrölegu arfleifðar, sem öllum þeim 
er geymd, er i drottni lifðu, í drottni dóu, að hugga 
síg við þá indælu von, að þó vegir ástvina skilji um 
stund, muni fundum þeirra samt aptiir sainan bera í 
eilífðarinnar bústöðum, hvar einginn skilnaður fram- 
ar stað hefur, ekki skilnaðar-tár. 

Og nú viljum vér segja skilið við þessar lik- 
amsleifar, snúa augum vorum frá þessum dauðans 
sorglegu handaverkuin, og hverfa aptiir til vorra 
starfa. En vér fáum ekki skilist svo við þessar lík- 
börur, viö þann kirrláta reit, hvar vér miinum þær 
niöurleggja, og sem svo margan geyniir i skauíi sér 
er héðan kallaðist, eins og þessi vor framliðni, með 
óveiktum kröptum, í blóma síns lífs, án þess alvar- 
lega að láta oss til hiigar koma lífsins alvöru, þann 
reikníngskap, seni vér allir standa eigum á því, hvern- 



13 


ig vér vari5 höfum |)ví piniíli drottinn lénti oss. Ó, 
ef það er vor einlæg ósk, aft deya drottni, nær sem 
liann kallar oss, svo láfum oss líka ástunda aft lifa 
lioniim, me?)an þaf) enn þá heitir í dag. Látum oss 
ávalt vakandi vera og árvakra, dyggilega stríða og 
starfa meftan dagur er. Látum oss; ekki gleymast 
það, er vér a5 oss drögum visindanna djrðlegu fjár- 
sjóðu, jafnframt að afla oss trúarinnar dýrgrips, og 
með hennar hjálp að leita guðs ríkis og hans réttlæt- 
is. Látum oss nota tímann, meðan tími gefst, hann 
stendur ekki við, fæst ekki aptur, og leggja góðan 
grundvöll fyrir seinni tiinana, svo vér á síðan get- 
um á hann byggt, kröptuglega hjálpað til að giiðs 
riki á jörðu framgeingt verði. þegar nóttin þá 

kemur, er einginn fær aðhafst, þá mun leið vor liggja, 
ekki til þeirra dimmleitu bústaða, livar ótti og áng- 
ur býr, heldur til lífsins og friðarins fögru heim- 
kynna, hvar eilifur dagur Ijómar. 

Morgun þessa dags er fyrir þér upprunninn, 
sæli framliðni, áður enn hádegi þíns lífs hér var 
koniið. En þann guð, til hvers vér hér í trúnni 
mænum, hann munum vér þár líta augliti til auglit- 
is. Hann blessi þig og varðveiti, hann láti sína á- 
sjónu lýsa yfir þig og sé þér náöugur, hann upplypti 
sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen. 




M 


t 

H, S. E. 

iStepliannis Cfndnii fílinN 

iiatus a. (1. Kal. Jan. 1821; 
alumnus scholæ Bessastatleiisis 1841—45. 
Reykvikanæ 1846 ad a. d. VI. Id. Jan. 18475 
quo die morbo diem obiit supremum, 
adolescens probi et candidi ingenii 
indefessæque iiidustriæ. 


Sic cadit in terræ, spirantibus acrius euris, 
Explicitis nondum floribus, herba sinum; 

Ut denuo, postquam vitales hauserit auras, 
Lsetius emergens tollat ad aslra caput. 

S, Egilsson, 


þ. e. Hér er lagður Stefán Guðnason^ fæddur 
1. Jan. 1821, lærisveinn í Bessastaðaskóla frá 1841 
til 1846, dó í Reykjavíkurskóla 8. Jan. 1847. ^elið 
var gott, bugurinn breinn, iðnin óþreytandi. 

Fellur og eins til foldar 
fagurt úng-gresi tiðum^ 
frostvindum lostið^ fyrri 
en full- blómgað V(Bri; 

Aptur svo lifblm lifgað 
lypti blómlmappi friðum 
hœrra mót himni^ og fegra 
hófuð af jórðu reisi. 








Saknaöarstef skólapilta 
við lát 

|§tefáns Gfn$na^onar. 


1 . jgtundin erkomin — 
kalli alfööurs 

dapur dauði 
án dvalar gegnir; 
bendir hann boga, 
bana - örin 
flýgur og hittir 
hinn feiga mann, 

2. Stundin er komin — 
kaldar náraddir 
bergmála djápu 

dauða - hljóöi. 

Stundin er komin — 
kaldur hrollur 
leitar við rödd þá 
um lífið gjörvalt. 

3. Stundin er komin — 
kaldur dauði 

á fallins fjör-roba 
fblva dregur, 
syrtir fyrir augum, 
sólin hverfur. 
dagur deyr, 
deyanda sjónum. 

4. Stundin er komin — 
kaldan likama 

bróöur burtu 
bera skulum — 
var hann oss svo 


sem vera hæfir 
bróðiir hverjum 
við bróöur kæran. 

5. Stundin er komin 
kveðjustundin — 
skilnaöarstund — 
skapadægur — 

Híngað var oss, 

en ekki leingra 
betstum að fyl^a 
bróöur auöið. 

6 . Híngaö einmitt, 
sem harmar þúngir 
og saknaður framast 
fara mega; 

híngað, sem dauða — 
dúrinn væri 
lífi jarðnesku 
lýkur öllu. 

7. Híngað er oss 
þér unnt að fylgja, 
bróður ástkæri, 
bræðrum þínum. 

Skilur oss hér — 
skeiði huldu 
förum vér móti — 
þú fer til sælu. 





16 




Föí^uv skulu blóni 
á bróður leifti 
sýna seinna meir 
hver sé liér lagður; 


f)au skulu vökvuð 
vina tárum 
lýsa því lífi, 
sem þú lifir nú. 


1. Opt þegar foltlu 
fögur suiina 
skreytir IjósguIIi 
skærra geisla, 
sveiílar sviplega 
svörtuin mekki 
vintlur um heiðan 
himinhoga. 

2. Eins er þá alskær 
unaös- rÖðull 

svífur á björtum 
sælu - himni, 
opt af húmlitura 
harma - bólstrum 
rökkvar snögglega 
aö rauna - kvöldi. 

3, Bjugguin vér saman 
bræöur kátir, 

sæl var sambúÖin 
sveinum úngum; 
iiggÖi einganj 
að annars mundi 
banasár eigin 
brjósti svíÖa. 

4, Syrti að svörtu 
sorga-jeli; 

dunaði geigvæn 
dauða - J»ruma; 


II. 

fíutu nábyljir, 

|)rifu burtu 
bróÖurinn blíða 
úr bræðra flokki. 

5. Sárt er að vita 
viöinn únga 

visinn um vordag 
að velli hníga, 
eða um hásumar 
höfÖi lúta 
hagablóm fagurt, 
sem á hausti værl. 

6. Sárt er aö líta 
sjúkdóms undum 
alsáran bróður 
óvígan. hníga; 

sárt er að sjá hann 
siðan hörðum 
hneptan heldróma 
hrifínn burtu. 

7. Mænura vér grátnir 
af missi vorum, 
Ijúfmennið liðna! 

að legstað fínum; 
en vér samfögnum 
sælu kittni, 
bróöir! í Jesá 
bróður - skauti. 
















. 4 


.7 


% 

’ ^ 


: 


T' - 

s'"- { . 


r. 

• r 




•w • 
V* 


V 


r -■«.• 


*í 'i 

.* • ' 'V 







1 


« 



4 

3K «V-f 









J 


























Lbs - íslandssafn 



100438922 - 1 






















































